Machine Translated by Google 


Bawo ni lati se afihan Ihinrere ti Jesu Kristi - 
‘Opopona Romu' Ipele 1 - Loye gbogbo wa je 
elese ati kini ese je: 


Fi ara re han ki o si fun eniyan naa ni iwe-pelepele kan (fun apeere Pe si ile ijosin Baptisti agbegbe) 


Tesiwaju lehinna ni bibeere 'Die pataki... Ti o ba ku loni, se o mo daju pe iwog yoo lo si orun?’ 


Duro fun esi ati lehinna fi inurere ati igdboya beere lowo eniyan nkankan ni awon ila ti - 

'Ti 0 ba ni akoko; Mo le fihan 9 lati inu oro Olorun bi o se le mo daju pe iwo yoo lo si orun nigbati o ba 
ku. 

Bere igbejade Ihinrere 


1. Ninu 1 Johannu 5:13 Olorun so fun wa pe: Nkan wonyi ni mo kowe si enyin ti o gbagbo li oruko Omo 
Olorun; ki enyin ki o le mo pe enyin ni iye ainipekun, ati ki enyin ki o le gba oruko Omo Olorun gbo. 


Alaye: Olorun n je kia mo pe a le ni idaniloju 100% pe a yoo lo si orun. 


2. Léyin naa, salayé: ROOmwU 3:23 - Nitori gbogbo éniyan ti se, ti won si kuna ogo Olorun; Rom 3:10 YCE - Gege 
bi a ti ko o pe, KO si olododo, ko si enikan: - Biblics 


Alaye: Olorun n salaye pe gbogbo wa je elese ati pe gbogbo wa ti kuna ogo re. 
3. 1 Johannu 3:4 - Enikeni ti o ba nda ese ru ofin pelu: nitori ese ni irekoja si ofin. 


Alayé: Nihin-in a kékoo pé ese jé irekoja ofin Olorun. 


4, Romu 6:23 - Nitoripe iku ni ere ese; sugbon ebun Olorun ni iye ainipekun nipase Jesu Kristi 
Oluwa wa. 


Alayé: Kiyé si apa ak6k6 ti ese yen - ‘Nitori éré @sé ikU ni’ — Nigba ti mo bd lo sibi isé, mo A gba ow6 
oya, sugbon nigba ti mo ba se; ohun ti mo n gba ni iku. Nigba ti Bibéli ba soro nipa iku, a kekoo pé ki | 
se iku akoko (iku ti ara) nikan lo wa, amo iku keji tun wa ninu orun apaadi. 


‘Romu Road' Ipele 2 - Oye 
Ijiya Olorun fun ese 


1. Ifihan 20:14-15 - 14 Asi so ikt ati ipo OkU sind adégun ina. Eyi ni iku keji. 


15 Ati enikeni ti a ko ba ri ti a ko sinu iwe ti aye, aso sinu adagun ina. 


Machine Translated by Google 


Alaye: Enikeni ti a ko ba ri tia ko sinu iwe ti Olorun ni ao so sinu orun apadi, sinu adagun ina. Eyi ni iku 
keji. Olorun fun wa ni atoko ti awon ese ti o da eniyan lebi si iku keji: 


2 Ifi 21:8 YCE - Sugbon awon ti o beru, ati awon alaigbagbo, ati awon irira, ati awon apania, ati 
awon pansaga, ati awon oso, ati awon aborisa, ati googbo awon eke, ni yio ni ipa tiwon ninu adagun 
ti o nfi ina ati sulfuru jo: eyi ti ise. iku keji. 


Alaye: Nitorina, eyi ni akojo awon ese, die ninu awon je buburu pupo, sugbon se akiyesi ese 


ikehin, nibiti Olorun ti so - 'ati googbo awon eke, yoo ni ipa won ninu adagun ti o nfi ina ati 
sulfuru jo: eyi ti o je iku keji. 'Gbogbo wa ti puro o kere ju leekan! 


3 Jakobu 2:10 BMY - Nitori enikéni ti 0 ba pa gbogbo ofin mo, ti 6 si kgse ni Okan soso, 6 jebi gbogbo re. 


Alaye: mimo ni Olorun. O je Olododo, o je pipe ati pe iro kan ti to lati da wa lebi si iku keji. Sugbon Olorun 
nifeé wa, ko si fé ki enikeni segbe. 


4 Rom 5:8-24 YCE - Sugbon Olorun yin ife re si wa, niti pe, nigbati awa je elese, Kristi ku fun wa. 
Alayé: Olérun f salayé pé a ni oltigbala, ti a ri nin Omo ré nikan, Jésu Kristi Oldwa. Ati, pada si 
Roomu 6:23 nibi ti Bibeli ti ka pe: 

5. Romu 6:23 - Nitori iku li ere ese; sugbon ebun Olorun ni iye ainipekun nipase Jesu Kristi Oluwa wa. 
Alaye: Je ki a fojusi si apa keji ti ese naa - 'sugbon ebun Olorun ni iye ainipekun nipase Jesu Kristi 


Oluwa wa.' Oluwa nihin n se alaye pe ebun igbala (iye ainipekun), nipase Omokunrin re, Oluwa 
Jesu Kristi. 


‘Opopona Romu’ Ipele 3 - Tani Jesu Kristi? 


Salaye: Nitori naa, ki a to le di eni igbala - a ni lati mo eni ti Jesu Kristi j¢ gan-an. Awon gidi 

Jesu Kristi nikan ni ari ninu Bibeli. 

Gbigbagbo pe Jesu Kristi je Anabi tabi eniyan Olorun nla kan ti 0 se awon ise iyanu ko to - Gbigba 
eyi je ohun ti o dara ati otito, sugbon a gbodo gbagbo ati loye pe Jesu Kristi ni otito Olorun ninu ara. 


1 Joh 1:1 YCE - Li atetekgse li Oro wa, Oro si wa pelu Olorun, Olorun si li Oro na. 
Tesiwaju ninu: Johannu 1:14 


14. Org na si di ara, Oo Si mba wa gbé, (a si nwo ogo re, ogo bi ti oma bibi kansoso lati odo Baba wa,) o 
kun fun ore-ofe ati otito. 


Alaye: Nibi, Bibeli n pe Jesu Kristi ni Oro naa. Ati pe, ohun ti a kg nihin ni pe Oro naa ni Olorun - Jesu 
Kristi ni Olorun ti o farahan ninu ara. 


2 Johanu 5:7 BMY - Nitori awon méta ni 0 jérii ni orun, Baba, Oro, ati Emi Mimo: awon meteeta si jé Okan. 


Machine Translated by Google 


Alayé: Nitori naa, ohun tia ko nibi ni pe Olorun tun je ototo meta, Otooto eniyan ti Oo para po jé Olorun 
tooto kan soso - Baba, Oro (Jesu Kristi) ati Emi Mimo. Eleyi je Metalokan. 


3. Heberu 1:8-14 YCE - Sugbon fun Omo li o wi fun pe, ité re, Olorun, lailai ati lailai: 9pa-alade ododo ni Opa alade ijoba 
re, 


Alayé: Olérun Baba, pe Omo re, Jésu Kristi Oluwa, ni Oldrun. 
Bibeli koni pe Jesu Kristi kii se eniyan lasan - Oun ni Olorun ninu eran ara. 


4. Joh 14:6-13 YCE - Jesu wi fun u pe, Emi li Ona, ati otito, ati iye: ko si enikan ti o le wa sodo Baba, bikose nipase mi. 
Alayé: Jésu salayé fun wa pé nipasé oun nikan I6 seé se lati dé 0dd Oldrun. Ko see se ni ona miiran. 
5 Ise Apo 4:12 YCE - Béni ko si igbala lodo elomiran: nitori ko si oruko miran labe orun ti a fifunni ninu enia, nipa eyiti 

a le fi gba wa la. 


Alaye: Ko si elomiran, pelu ara wa ati awon ise wa tabi ohunkohun miiran, ti o le gba wa la. 
Jesu nikan lo le gba wa lowo iku keji. 


‘Romu Road' Ipele 4 - Kini Oluwa Jesu 
Kristi ti se fun wa: 


Salaye: Ni bayii a ti mo eni ti Jesu Kristi jé. Amo pe o jé Olorun ninu eran ara. Sugbon nisisiyi 
a ni lati mo ohun ti Jésu Kristi se fun wa. 


1 Peteru 2:24 YCE - Eniti on tikarare ru ese wa ninu ara on tikarare lori igi, ki awa, ti a ti kU si ese, ki a le ye fun ododo: 
nipa pasan eniti a mu nyin larada. 


Apejuwe: Bibeli salaye wipe Jesu Kristi, nigbati o ti kan lori agbelebu ti 
Kalfari 2000 odun seyin, gbe gbogbo awon ese wa sori ara Re. O ru ese wa ninu ara re - Gbogbo ese wa 


- tio ti koja, isisiyi ati ojo iwaju. 


2 JohanU 2:2 BMY - Oun si ni etutu fun ese wa: ki { si f se tiwa nikan, sugbon fun ese gbogbo ayé pelu. 


Alaye: Jesu Kirisiti ku fun gbogbo ese ayé, kia lé ri igbala. 


3 Ise Apo 2:31 YCE - Bi o ti ri eyi Saju oO So ti ajinde Kristi pe, a ko fi okan re sile ni orun apadi, béli eran-ara re ko ri idibaje. 


Alaye: Nitorina, nihin a ko pe lehin ti a kan Jesu Kristi Oluwa mo agbelebu ti o si se etutu 

kikun fun gbogbo awon ese wa lori agbelebu, okan re sokale lo si orun apadi fun ojo meta ati oru 
meta. Jesu Kristi ni Eni kansoso, ninu gbogbo awon esin ti 0 wa ni agbaye, ti o gba ijiya wa Sori ara re 
ni orun apadi, ki a ko ni lati lo sibe fun ayeraye. A kekoo pé Jésu Kirisiti ji dide ni ti ara ni ojo keta. 


Machine Translated by Google 


4.1 Korinti 15:3-8 


4 Ati pe asini, ati pe o jinde ni ijo keta gege bi iwe-mimo ti wi: 

5 Ati pe o farahan fun Kefa, lehinna ti awon mejila; 

6 Leyin naa, 0 ri awon ara ti 0 ju eedegbeta (500) lo leekan naa; ninu awon eniti o poju re ku titi di 
isisiyi, Ssugbon awon elomiran ti sun. 

7 Léyin naa, 6 fara han Jakobu; lehinna ti gbogbo awon aposteli. 

8 Ati nikehin gbogbo re, o farahan mi pelu, bi eni ti a bi li akoko re. 


Alayé: A kék06 pé oj6 méta léyin iku Jésu, Jésu ji dide ninu oku. Oun 
se etutu kikun fun ese wa. Lehinna o lo si Orun, nibiti o ti joko lowolowo ni owg otun ti Baba. O wa 
ni ibi gdogbo. 


‘Opopona Romui' Ipele 5 - Bil a se gba wa la: 
1. Ise 16: 30-31 

30 O si mu won jade, o si wipe, Alagba, kili emi o se ki emi ki o le la? 

31 Nwon si wipe, Gba Jesu Kristi Oluwa gbo, a o si gba 9 la, ati awon ara ile re. 


Alayé: Nitori naa, Bibéli A kéni; lati wa ni fipamo a kan nilo lati goagbo. Ko so pe a nilo lati yipada kuro 
ninu ese (eyi ti ko see se, bi Bibeli ti so paapaa ero ti were je ese). Ko so pe a nilo lati se ise rere, tabi lo si 
ile ijosin, tabi se iribomi. Iwonyi je ohun rere ati pe Olorun fe ki a se awon nkan wonyi, sugbon nigbati o 
ba de si igbala - Gbogbo ohun ti a gbodg se ni igbagbo ninu Oluwa Jesu Kristi nipa gbigbe gbogbo 
igbagbo wa sori re ati pe ko si nkankan ninu ara wa lati mu wa lo si Orun. 


2. Johanu 3:15-16 

15 Ki enikéni ti 0 ba gba a gbo ma baa segbe, sugbon ki 6 lé ni iyé ainipekun. 

16 Nitori Olorun fe araiye tobé ge, ti o fi Omg bibi re kansoso funni, ki enikeni tio ba gba a gbo ma ba 
segbe, sugbon ki o le ni iye ainipekun. 


Alaye: Leekansi; Oro Olorun so fun wa pe igbala je nikan nipa gbigbe igbagbo wa (igbagbo wa) ninu 
Jesu Kristi. Bibeli dogba igbala pelu iye ainipekun. Eyi ko tumo si pe a yoo je aiku ninu ara wa lori ile yii. 
O tumod si pe, ti a ba ni igbala, a ni idaniloju pe a yoo lo si orun nigbati a ba ku. 


‘Opopona Romu’ Ipele 6 - Igbala je nipa igbagbo 
nikan, kii se awon ise: 

1. Efést 2:8-9 

8 Nitori ore-ofe li a fi goa nyin la nipa igbagbo; ati pe ki ise ti ara nyin: ebun Olorun ni; 

9 Ki ise ti ise, ki enikéni ma baa sogo. 


Alaye: Olorun so fun wa pe a ni igbala nipase igbagbo nikan, nipase ore-ofe Re nikan. Ki i se ti ise 

tiwa funra wa, ki i se ti isé tiwa. O je ebun ofe! 

Nitorinaa, apeere yoo je - Ti MO ba so pe Emi yoo we oko ayokele re ni ofe, bi ebun... sugbon lehinna, 
ose meji lehinna Mo pada wa sg pe MO le ni owo fun iyen? Ni akoko yen, ebun niyen bi? 

Rara kii se be. Nitorina ohun ti Olorun n so nihin ni igbala wa da lori igbagbo wa nikan. O je ebun ofe 
lati odo re. A ko le sise fun o. 


Machine Translated by Google 


2. Isaiah 64:6 - Sugbon gbogbo wa dabi ohun aimo, ati googbo ododo wa dabi akisa elegbin; gbogbo 
wa sin pare bi ewé; ati ese wa, bi efUfu, ti ko wa lo. 


Alaye: Olorun se alaye nibi pe awon ise wa dabi awon akisa elegbin ni kini nipa igbala. 

Ero ti a je olododo ati sise lati jere orun je ibinu si Olorun. Oun kii n so pe oun ko fe ki a se awon ise 
rere. Sugbon on so pe niti igbala wa, awon ise wa ko tumo si nkankan fun Olorun. Eje iyebiye ti Kristi 
nikansoso ni o le we awon ese wa nu lailai. 


Ti a ba le sise lati jere iye ainipekun, kilode ti Jesu Oluwa ni lati sokale lati jiya iru iku eru lori igi 
agbelebu... ati lehinna emi re ni lati lo si orun apadi fun ojo meta ati oru meta, lati sanwo fun gbogbo 
re. ese wa. Igbala je nikan nipase igbagbo wa ninu ise ti Jesu Kristi ti pari lori agbelebu: iku, isinku ati 
ajinde re. 


3. Galatia 2:16-21 YCE - Bia ti mo pe a ko da enia lare nipa ise ofin, bikose nipa igbagbo Jesu Kristi, ani awa 
ti gdbagbo ninu Jesu Kristi, ki a le da wa lare nipa igbagbo ti Kristi, kia ma si se da wa lare. nipa awon ise 
ofin: nitori nipa awon ise ti awon ofin ti wa ni ko si eda eniyan lare. 


Alaye: Leekansi, omiran ninu opolopo awon aaye pupo ninu bibeli, nibiti Olorun ti salaye ni kedere pea 
ko da wa lare nipase awon ise wa. Igbagbé wa ninu Jesu ati ohun to se ni Olorun tewo gba. 


5 Titu 3:5 YCE - Ki ise nipa ise ododo ti awa ti se, sugbon gege bi anu ré li o gba wa la, nipa fifo atunbi, ati 
isodotun Emi Mimo; 


Alayé: Olorun, léekan si i, NM tenu mo koko naa pé Oo kan jé nipa isé ti 0 ti pari 
ti Oluwa Jesu Kristi ati gbigbe wa igbagbo ninu eniti o gba wa. 


6. Romu 11:6 - Bi o ba si sepe nipa ore-ofe, nje ki ise ti ise mo: bi béko, ore-ofe ki ise ore-ofe mo. Sugbon 
bi 6 ba jé ti isé, ki i se oore-Ofé mo: bi bée k6, isé ki i se isé mo. 


Alayé: Olorun se koko naa nibi; ki o ma si Okan ninu ise wa, ko si ododo wa ti 0 se itewogba li oju re. 
NKANKAN ti 0 gba wa ni fifi GBOGBO wa igbagbo ninu Jesu Kristi ati ohun ti o ti se fun wa! 


‘Opopona Romu' Ipele 7 - Aabo ayeraye ti onigbagbo: 


Se alaye: Bayi, a loye pe igbagbo wa nikan ni 0 gba wa la. Sugbon, ki ni yoo sele ti Olorun ba so pe, nigba 
tia ba gba wa la, a ni lati da ese buburu kan? Ki lo maa sele ti Kristeni kan to gba la ba se ohun kan to 
buru bi ipaniyan? 

Emi yoo fun apeere kan - Oniruuru awon ipo ibanileru ati irora ti wa ti o ti sele si Onigbagbo atunbi. 
Onigbagbo yii lo si ile-oti kan, oO mu yo, pari ni gbigba ni ija ti o si pa enikan. Nje Kristiani yen yoo padanu 
igbala won bi? RARA! Ni kete ti o ba ti wa ni fipamo, o ti wa ni Igbala nigbagbogbo. O le MA padanu 
igbala re. 

Olorun se ileri fun wa pe, ti a ba ni igbala, a yoo sanwo fun gbogbo awon ese wa ni aye yii. Oun ko ni 

mu wa jiyin fun won ni aye to nbo. 


1. Heberu 12:6 - Nitoripe eniti Oluwa feran li o nbawi, o si nna olukuluku omo ti 0 gba. 
Alaye: Nitoribee, ohun ti Olorun n salaye ni kete ti o ba ti gba igbala (leekan ti o ti tun bi), ti 


Oo gba sinu idile re ati pe o di omokunrin tabi omobinrin re; yoo na yin (yoo toju re 
iwo) fun ese re. Nitori naa, Olorun ma Se jé, ninu ipo apeere ti mo fi lele; awon 


Machine Translated by Google 


Onigbagbo ti o pari si pipa enikan - Eni yii, ti won ba ni igbala nitooto, Olorun se ileri pe oun yoo je oun 
niya fun ese re lori ile yii. lyen le tumo si pe o fi Sinu tubu, o fi aisan se e, awon ohun buburu yoo sele si 
eniyan yii... Sugbon kii yoo padanu igbala re. 


2. Heberu 12:9-15 YCE - Pelupelu awa ti ni awon baba ti ara wa ti 0 tO wa wi, awa si fi owo fun won: 
awa ki yio ha kuku kuku teriba fun Baba awon emi pipo, ki a si ye? 


Alayé: Olérun salayé pé dun maa ba wa wi bii ti baba wa. Nigba ti a wa ni odo ati alaigboran, a ni lati 
gba ibawi. Ninu oran yii Olorun ni Baba wa. Nitori pé a da ese tabi ese buruku kan, ko tumo Si pe 
Oldrun ko wa silé. Oun ni Baba wa nigba gbogbo, ko ni fi wa silé, bé@ ni ki y60 kd wa. Gege bi baba ti 
ara re yoo ma je baba yin nigbagbogbo. Olorun yoo ma je Olorun re ati Baba re nigbagbogbo. 


3 Titu 1:2-8 YCE - Ni ireti lye ainipekun, ti Olorun, ti ko le puro, ti seleri saju ipilese aiye; 


Alayé: Bi Olorun ba seleri iyé ainipekun fun yin nipase Omo re Jesu Kristi Oluwa, ati 

o je onigbagbo ti o le padanu igbala, ti yoo so Olorun di eke. Nitori 0 seléri pe bi a ba ti gba wa la, 

ani lye ainipekun (a ti koja lati inu iku sinu tye, a ti di atunbi). Ti a ba padanu igbala eyi tumo si pe kii se 
ayeraye lati bere pelu, ati pe a mo pe Olorun ko le puro. Nitorinaa, ni kete ti o ba ti fipamo, iwo 
nigbagbogbo ni igbala. 


4. Johannu 6:37 
37 Gbogbo ohun ti Baba fi fun mi yoo wa si mi; eniti o si to mi wa li emi ki yio ti jade lonakona. 


Alayé: Jésu séléri fin wa pé ti a ba ti gba Oun gbé, oun ki yoo Ié wa jade |aé, dun ki yoo fi wa silé 
lae. Ko si ohun ti a se lehin! 


5. Johannu 10:28 - Emi si fun won ni iye ainipekun; nwon ki yio si segbe lae, béni enikan ki yio fa won 
gba kuro li owo mi. 


Alaye: Nitorinaa, a mo laisi iyemeji pe ni kete ti a ba ti fipamo, a ni igbala nigbagbogbo. A ko le 
padanu igbala wa lae! 


6 Peteru 3:9 BM - Oluwa ko jafara nipa tléri re, gegé bi awon miiran ti ka ijafara; sugbon 0 N jiya fun wa, ko 
fé ki enikéni segbe, sugbon ki gbogbo éeniyan le wa si ironupiwada. 


Alaye: Leekansi, Olorun fe wa. O fe a yipada si Jesu lati wa ni fipamo. Ko fe ki enikeni parun ki 0 si jiya 
iku keji ni apaadi. 

Roomu 10:13 

13 Nitori enikéni ti 0 ba ké pe oruko Oluwa ni a 0 gbala. 

Roomu 10:9-10 

9 Pe, bi iwo ba fi enu re jewo Jesu |i Oluwa, ti iwo si gbagbo li okan re pe, Olorun ji i dide kuro ninu oku, 
ao gba og la. 


10 Nitoripe aiya li enia fi gbagbo si ododo; enu li a si fi ijewo fun igbala. 


Machine Translated by Google 


‘Roomu Road' Ipele 8 - Kepe oruko Oluwa lati wa ni fipamo: 


Beere: Nitorina Emi yoo fe lati beere lowo re lati gbadura pelu mi - tio ba gbagbo pe 

gbogbo wa je elese ati pe ese wa ti da wa lo si orun apadi. Ti o ba gbagbo pe Jesu Kristi ku 
fun ese wa, pe a sini ati pe O jinde kuro ninu oku ni ojo keta. Ti o ba loye pe ona kan soso 
tia le ni igbala ni nipa gbigbe gbogbo igbagbo wa sinu re nikan ati ohunkohun ninu ara wa. 


Ti 0 ba gbagbo pe igbala je ebun ti o ko le sise fun ati pe o ko le padanu. 


Lehinna Emi yoo fe lati gbadura pelu re. 


Adura yi ninu ati funra re ko gba wa la. Igbagbo ti o wa ninu okan wa ninu Jesu Kristi ni o gba wa 
la. Ti 0 ba gbagbo, lehinna Emi yoo fe lati gbadura pelu re. 


E je ki a wo ori wa ki a gbadura si Olorun ki a tun leyin mi: 


‘Olorun mi, mo wa sodo re ni oruko Jesu Kristi. Oluwa, mo gbagbo pe elese ni mi, ese 
mi si ti da mi lebi si iku keji. 


Sugbon mo gbagbo wipe Jesu Kristi ku fun ese mi, ti a Sin o si dide kuro ninu oku lori keta ojo. 
Mo n fi gbogbo igbagbo mi le Jesu Kristi ati ninu iku, isinku ati ajinde Re. 


Oluwa, mo gba ebun ofe ti igbala. Mo fi googbo igbagbo mi le Jesu, ko si nkankan ninu ara mi. 
Jowo gba mi. E dupe. Ni oruko Jesu, Amin.’ 


